
JLIL C3-A.lsr 

DÄYID DäYIES 

(DAI’R CANTWR), 

Yn goBod allcn ei fawr hìraeth am ei Wlad 
yn ei Alltudiaeth, 

YN NGWLAD Y NEGRO DU 


Anfonioyd y cyfansoddiad Tiwn at Gyfaill mewn 
llythyr. 


\ F'ECHGYN heini Cymru, 

/ '^Ehowcli glust i’m canu i, 
*wy’ wedi cael fy nanfon 
Dros foroedd maith a lli’, 





2 


I dreulio ugain mlynedd, 

Trwm ydyw’m eyílwr i, 

Yn mhell yn mlith estroniaid, 

Yn ngwlad y ne^ro du. 

Mi fu’m i gynt yn Nghymru, 

Yn héirii ar fy nhro’d, 

Yn hela mow'n llawenydd, 

Mae hyny wedi bod ; 

Ond nawr ’rwyf yn y gaethglud, * 
Trw.m iawn yw’r hanea sy’, 

I feddẃl treulio’m dyddiau 
Yn ngwlad y negro du. 

Deffroweb, deffrowch, y gwledydd, 
Deffrowch o fawr i fan, 
Deffrowch, rho’wch glust i wrandu 
Yn gywir ar y gân 
Sy’n traethu y gwirionedd— 

Y modd y darfu i mi, 

I déithio’n mhell o’m cartref 
I wlad y negro du. 

Mi syrthiais i laŵ’r gyfraith— 

0 anferth ddynolryw ! 

Owae’r awr erioed y'm ganed, 

0 chaffael cènad i fyw, 

I gael fy llwyr alltudio 
Dros foro’edd maith a lli’, 

I fod yn un o’r slafiaid 
Yn ngwlad y negro du. 

Chwi, fechgyn heini Oymru, 

Eai digri’ ar y ddol, 

Cymerwch hyn yn rhybudd, 

Na ddeuŵch ar fy ol, 

Mae’r wlad sydd genym yma 
Yn gaethglud maith i mi, 

I dreulio fy mlynyddau 
Yn ngwlad y negro du. 


Mi fum yn liir ar gefnfor 
Yn teithio tua’r fan ; ^ 

Pan o’wn mewn golwg harbwr^ 
Giwŷr duon ar y lan, 

Yn barod oll i’n prynu 
I bant i’r wlad yn llu, 

I fod mewn trwm gaethiwed 
Yn ngwlad y negro du. 

0 fechgyn glân y gwledydd 
Morganwg hardda’i llun, 
Eho’wch fri à chlod'i’ch Oeidwad. 

-Eich dhdw oll ag un 
Ehag syrthio i’r ffordd anferth, 
’Eun modd a syrthiais i, 

A chael eich danfon ymaith 
I wlad y negro du. 

Duw roddo i chwi rwyddeb, 

Ä’ch cadwo yn eich gwlad, 
Ehag erwydro fel y erwydrais 
Yn mhell o du fy nhad ; 
Dilynais i gwmniaeth 
Ehai na ddylaswn i, 

G-wae, gwae yn awr fy ngweled 
Yn ngwlad y negro du. 

Gwlad helaeth yw Morganwg, 
Gwlad dda a hardd ei llun, 

Ei dolydd hardd a’i broydd 
Yn harddwch i bob dyn ; 

Yn harddwch oedd i minau 
Pan oeddwn ynddi hi; 

Yn awr ’rwy’n mhell o'r eyrhaedd 
Yn ngwlad y negro du. 

Mae llawer bachgen gwisgi’n 
Cael dyfod atom ni, 

I bant o’u hanwyl gartref 
I wlad y negro du ; 


4 


Bhai’n dyfod o Frycheiniog, 
Rhai o Forganwg lon, 

Yn cael eu danfon yma 
Dros fôr a’i arw dòn. 

’Dyw’r môr a’i donau garw 
Ddim galar mawr i mi, 

At fod dan law’r paganiaid, 
Yn ngwlad y negro du ; 
’Ewy’n fynych ar y biyniau, 
A’m dagrau hallt yn lli’, 
Am wçled bro Morganwg— 
Fm golwg nis daw hi. 

Yn awr ’rwy’n rhoddi ffarwel 
Yn dawel i fy ngwlad, 

Sef Penybont-ar-Ogwy, 

Ac anwyl dŷ fy nhad, 

A theulu o Lancarfan 


Yn gyfan cofiwch fi, 

Sef Dafydd Davies hoenus, 
Yn ngwlad y negro du.. 



ARaBAI’FWYD GAN WALTES LLOYD, “ GWLADGABWB,” ABEBDAE. 


